CAN 


Yn rhoddi hanes Bwtler, yr hwn a saethodd Hwch yn lle 
Aderyn Llwyd y Berth. 


Âr y don, '*Dic Sion Dafydd.” 


Gwrandewch ar hanes fowler hynod, 
Hawdd ei nabod heddywi ni; 

A aeth yn fwrddwr moelwr milain, 
Aili Roewen groewen gri. 


Fe goda'i fwsged ai ysgwydd, 

A phob parodrwydd ebrwydd oll ; 

A'i bwlch a'i fflase, a'i dasg oedd dysgu, 
Yn syth heb gelu, i saethu heb goll. 


Fe âi mewn sadrwydd gan ddwys edrych, 
Gyda'r gwrych yn drefnwych draw ; 
Gwnaeth aflendid digyflymdra, 

Drwy greulonder dreio 'i law. 


Fe welai'r diras wael aderyn, 
Dyna'r trenyn dan y trwch ; 

Ac wrth geisio A4ffo 'r hedyn, 

Yn syth ar hyn fe saethai'r hwch, 


Nid hanner boddlon oedd y Bwller, 
Gan rwygo llawer a rhegu llw ; 

Fe ddwedai a llediaith golaith galed, 
“The sow is dead what shall I do?” 


Meistr HALL a dd'wedai'n hyllig, 

A chwyddedig drwyddig drwyddig draw, 
“D—n îhe English foolish fowler , 

Pl mahe him super for the sow.” 


Pan byddo'n saethu wr cyn sythed, 
Mae'n cau ei lygaid yn ddilai; 
Ac mae hyllfarn pawb o'r holl fyd 
Ar dynu ei fywyd, dyna'i fai, 
G. Huw, Llanfair, 


Adarwr gwyliwr gwallus,—ysywaeth, 
Yw'r saethwr anfedrus ; 
Mwya' gwan mewn llan a llys, 
Hail boiliog, gwael helbulus, Byychan. 





